Maligayang pagdating sa Wikipedia, 

ang malayang ensiklo pedyang maaaring baguhi n ninuman. 

71,673 mga artikulong nasa Tagalog . 

Martes, Hulyo 21 , 2020; 08:40 (GMT+8:00) 

Sariwain (https://tl.wikipedia.Org/w/index, php?title=Unang_Pahina&action=purge) 


Kultura 

$ Heograpiya 
£ j Kasaysayan 


Matematika 
ip* Lipunan 
Pilosopiya 


Agham 

Teknolohiya 

Personal 


Patungkol • Mag hanap • Maglathala • Magbago • Magpatulong • Malimit itanong • Magtanong • Paanyaya • Makipag-ugnayan • Humiling • 
Paksain • Indeks • Magtanong sa Pamayanan ng Wikipediang Tagalog • For non-Tagalog speakers 




Napiling artikulo 


Ang tamaraw (Bubalus mindorensis', dating Anoa 
mindorensis) ay isang bovine (wangis-baka). 

Kabilang ang ungguladong mamalyang ito sa 
pamilyang Bovidae na endemiko sa pulo ng Mindoro 
sa Pilipinas, bagaman pinaniniwalaan din na namuhay ito sa pulo 
ng Luzon. Unang natagpuan sa buong Mindoro, mula kapatagan 
hanggang sa kabundukan (2000 metro sa ibabaw ng antas ng 
dagat), ngunit dahil sa paglawak ng tirahan ng mga tao, 
pangangaso at pagtrotroso, may iilan lamang ang natira sa mga 
walang nakatira at madamong lugar, kaya nanganganib na ngayon 
ito. Salungat sa karaniwang paniniwala at nakaraang klasipikasyon, 
hindi sub-uri ang tamaraw ng kalabaw, na mas malaki lamang ng 
kaunti. May mga ilang pagkakaiba ito sa kalabaw: ang tamaraw ay 
mas mabuhok ng kaunti, may mga maliwanag na marka sa kanyang 
mukha at may mas maikling mga sungay na parang titik V. Ito ang 
pinakamalaking katutubong panlupang mamalya sa bansa. 
Tinuturing na pambansang simbolo ng Pilipinas ang tamaraw. 
Makikita ang larawan ng tamaraw sa mga baryang Piso noong 1980 
hanggang sa unang bahagi ng 1990. May anyong pangkaraniwan 
sa pamilyang kinabibilangan nito (ang Bovidae) ang Bubalus 
mindorensis. May siksik, mabigat na kayarian, wangis-bakang 
katawan, apat na mga hitang nagtatapos sa mga unguladong paa 
at isang maliit, nasusungayang ulo sa hangganan ng maliit na leeg. 
May maliit ito at masiksik kung ihahambing sa Asyatikong pantubig 
na kalabaw ( Bubalus bubalis). 

Maram i pang artiku l ong napili— 



^ Napiling larawan 



Ang pulang soro ( Vulpes vulpes) ay ang pinakamalaki sa mga 
tunay na soro at isa sa pinakamalawak na laganap na kasapi ng 
orden na Carnivora, na makikita sa buong Hilagang Emisperyo 
kabilang ang karamihan ng Hilagang Amerika, Europa at Asya, 
dagdag pa ang ilang bahagi ng Hilagang Aprika. Nakatala ito sa 
IUCN bilang least eoneern o pinakamaliit ang pag-aalala. Tumaas 
ang naabot nito kasama ng paglago ng tao. Nang ipinakilala ito sa 


\ 

Mga kasalukuyang pangyayari 


■ Inaasahang makikita sa 
pamamagitan ng mga mata 
lamang ang kometang 
NEOWISE (nakalarawan) sa 
kanlurang kagiliran o horizon 
sa Pilipinas pagkatapos 
unang lumapit sa Daigdig 
noong Hulyo 3, 2020. Ang 
kometang ito ay muling 
makikita pagkatapos ng mga 
6,800 taon. 

■ Pandemya ng COVID-19: Sa Estados Unidos, 
lumagpas na sa tatlong milyon ang kaso ng 
COVID-19 at nagtala ng arawang tala na 62,021 
bagong mga kaso. 

■ Sinabi ng Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo 
Duterte na ilalantad niya bilang huwad ang 
nahatulan ng eyberlibel at mamamahayag ng 
Rappler na si Maria Ressa. 

■ Dalawang pangkat ng mga abogado ang naghain 
ng petisyon sa Korte Suprema ng Pilipinas upang 
kuwestiyonin kung naayon sa konstitusyon ang 
kamakailang napirmahang batas kontra 
terorismo. Ang mambabatas ng oposisyon na si 
Edeel Lagman , na nag-ambag sa isa sa mga 
petisyon, ay ipinahayag na ang batas ay "di 
tumpak at di malinaw ang mga kahulugan" na 
ginagawang madaling malabag ang ilang mga 
kalayaang sibil kapag pinatupad ito. 

Wikinews - Iba pang mga pangyayari sa 
kasalukuyan... 


? Alam ba ninyo 


Mula sa mga pinakabagong artikulo ng Wikipedia: 

■ ... na ang mga bayan 
ng Rizal na 
Montalban at San 
Mateo ay dating 
napapaloob sa dating 
lalawigan ng 
M aynila ? 

■ ... na umiral ang 
Lungsod ng Malawakang Maynila bilang isang 
agarang hakbang noong Ikalawang Digmaang 
Pandaigdig? 

■ ... na ang sarsuwelang Lunop han Dughan^ 
Panaghoy ni Yolanda (nakalarawan) ay 
ginugunita ang mga pumanaw dahil sa pananalasa 
ng super bagyong Yolanda? 

■ ... na patuloy na tumatanggi ang pamahalaan ng 
India na hatiin ang bansa sa maraming mga sona 


































ng oras na ngayo'y nasa isang Pamantayang 
Oras ng India? 

■ ... na unang nagkaroon ng problema si Aman 
Dangat sa mga awtoridad ng Espanya noong mga 
panahon na inilipat ang mga tagabaryo ng Sabtang 
at Vuhus sa San Vicente at San Felix sa bayan ng 
lvana noong 1785 sa panahong pananakop ng 
mga Kastila sa Pilipinas? 

■ ... na pinapayagan ang pagkuha ng retrato ng mga 
estrukturang nasa pampublikong mga lugar sa 
maraming mga bansa dahil sa tadhanang 

kalayaan ng panorama ? 


V_ J 




Sa araw na ito ... 



Hulyo 21 

■ 1403 — Namatay si Henry Hotspur Perey , Britanikong maharlika at sundalo. 

■ 1621 — Jean-Felix Pieard, Pranses na astronomo. 

■ 2007 — Pinalabas na ang librong Harry Potter and the Deathly Hallows, ang huling libro sa serye ng Harry 
Potter. 

Mga huling araw: Hulyo 20 — Hulyo 19 — Hulyo 18 

Ngayon ay Hulyo 21, 2020 (UTC) - Sariwain ang pahina (https://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Unang_Pahina&action=purge) 

V_ J 



Australya , tinuri itong nakakasama sa mga katutubong mamalya at 
mga populasyon ng ibon. Dahil sa presensya nito sa Australya, 
naitala ito sa "100 pinakamalalang espesyang sumasakop." 

May-akda ng larawan: Uoaeil 


r % 

/ \ 


M • Mga Wikipedia sa mga wika sa Pilipinas • M 



Bikol Chavacano Sugboanon llokano P ampanga Pangasinan Winaray 


• Mga Wikipedia sa iba pang mga wika • ^ 


500,000 mga artikulo 

immmm 

Ingles Aleman Pranses Olandes Italyano Polako Espanyol / Kastila Ruso Hapones Portuges 
(English) (Deutseh) (Franpais) (Nederlands) (Italiano) (Polski) (Espahol) (PyeeKu u) (B^M) (Portugues) 

150,000 mga artikulo 

immmm 


Tsino 

Suweko 

Biyetnames 

(TiSng 

Viet) 

Ukranyano 

Katalan 

Noruwego 

(bokmal) 

Pinlandes 

Tseko 

Unggaro 

Koreano 


(Svenska) 

(YKpai'HCbKa) 

(Catala) 

(Norsk 

(bokmal)) 

(Suomi) 

(Oestina) 

(Magyar) 

(2t^tf) 

Persa 

(Persian) 

Indones 

(Bahasa 

Indonesia) 

Turko 

Rumano 

Arabe 

Eslobako 

Esperanto 

Danes 

Serbiyo 

Litwano 

(<r>) 

(Turkpe) 

(Romana) 


(Slovencina) 

(Esperanto) 

(Dansk) 

(CpncKu) 

(Lietuvig) 


100,000 mga artikulo 

imm 


Malay Basko Ebreo Eslobeno Bulgaro Kazakh 

(Bahasa Melayu) (Euskara) (TV12\J) (Slovenscina) (5b/isapcKu) (K,a3aK,uuia) 

Volapuk 

(Volapuk) 

Waray-Waray Kroato 
(Winaray) (Hrvatski) 

Hindi 




50,000 mga artikulo 








im 






Estonyano 

(Eesti) 

Azerbaijani 

(Azorbaycanca) 

Galisyano 

(Galego) 

Ingles 

(gayak) 

(English 

(simple)} 

Noruwego 

(nynorsk) 

(Norsk 

(nynorsk)) 

Latin 

(Latina) 

Taylandes 

iM 

Griyego 

(EAAqviKd) 

Newar 
/ Nepal 
Bhasa 
(3wm 
mwt) 

Arumano 

Oeeitan 

Serbo-Kroato 

Heorhiyano 

Masedonyo 

Tagalog 

Haytian 

Piedmontese 

Telugu 













































































[Arm aneashee) {Oeeittan) {Srpskohrvatski / {^jo(vcn^cmn) {MaKedoHOKu) (Wikang {Kreyol {Piemonteis) {e3ex)ho) 

CpncKoxpBamcKu) ~ Tagalog) ayisyen) 


V_ 











Pundasyong Wikimedia 




eommons 

| Malayang midya 

TJ-iLmnjrv 

Wiktionary 

Diksiyonaryo 

Ah Wikibooks 

/} Mga aklat 


Wikisouree 

Mga manuskrito 


— A Wikiguote 

Mga kawikaan 

&&& 

Wikinews 

Balita 

Wikiyersity 

11R1 Materyales sa pag-aaral 


Meta-Wiki 

Koordinasyon 


Wikispeeies 

5/ Mga espesye 

1 

Wikiyoyage 

Gabay sa paglalakbay 

III Wikidata 

llliiiiiii Nakabalangkas na datos 

i# 

MediaWiki 

Pagpapaunlad ng sottware 


i 


Pamayanan ng Wikipediang Tagalog 





Kapihan Napiling Artikulo Pagpili Pagbawi Pangangasiwa 

^ Ambasada ■ Ambaseiata ■ Ambassad ■ Ambassade ■ Botsehatt ■ Embaixada ■ Embahada * Embajada * Embassy ■ ^ 

Pag-uugmang Multilingwal ■ Paano magsimula ng isang Wikipedia 

V_ ) 


Kinuha mula sa "https://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Unang_Pahina&oldid=1764836" 


Huling pagbabago: 09:07,17 Hunyo 2020. 

Magagamit ang teksto sa ilalim ng Lisens yan g Creative Commons Attribution/Share-Alike ; maaaring mailapat ang karagdagang termino. Tingnan ang Takdang 
Gamit para sa mga detalye. 






























